સં-૨૦૮૦ | અધિક શ્રાવણ સુદ -૮ | તા.૨૧-૦૭-૨૦૨૩ | 


સુરત યુવક મંડળની પનો સભાનું આયોજન 


તા.૨૩ જુલાઈ ના દિવસે સેંજીમાં 
ભવન - સતરાવાલા સમાજવાડી ઉધના 
મેઇન રોડ, શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક 
મંડળ સુરત ની જનરલ સભા રાખવામાં 
આવેલ. જેમાં યુવક મંડળ સાથે મહિલા 
મંડળની પણ ખુબ જ સરસ હાજરી રહી હતી. 
સૌપ્રથમ હોદ્દેદારશ્રી (ર ના ચેરમેન 
અરવિંદ પોકાર સાથે સલાહકારો ને સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવ્યા બાદ દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં 


આવ્યું. પત્યા 


ત્યારબાદ આપણા વચ્ચેથી વિદાય 
લઈ ગયેલા સ્વજનોને શ્રદ્ધાંજલે આપી. 
નીરવ ચૌધરી દ્વારા ગત મિનિટનો વાંચન 
કરવામાં આવ્યું. હિસાબોનું વાંચન રમેશ 
માકાણી દ્વારા કરવામાં 
આવેલ. 

યુવક મંડળના 
પ્રમુખ મુકેશ પોકાર એ 
આંતરિક ઓડિટર રિપોર્ટ 
આપ્યો, તેમણે કહ્યું કે જ્ઞાન 
શીલ એકતા એ જ 
યુવાસંઘની વિશેષતા નાં , 
પાઠ અને સિદ્ધાંત મુજબ 
સુરત યુવાઓ કર્મઠ કાર્ય 
સતત કરે છે.. સુરત ભારત 


જનઝત-- 


ભર નાં મોટી સંખ્યા 
ધરાવતા યુવા મંડળ પૈકી માં 
એક છે જેનો વહીવટ 


વ્યવસ્થા જુદા જુદા વિસ્તાર નાં ઝોન પ્રમાણે 
કરવામાં આવે છે. 


2ઊર દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન 


કોસંબા મહિલા મંડળ દ્વારા 
આયોજીત અધિક શ્રાવણ સુદ તિથિ છઠ , 24 
જુલાઇ ના રોજ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સાથે તુલસી 
દલ અર્પણ ની પૂજા વિધિ રાખવામાં આવી 
હતી તેમાં સમાજની મોટાભાગના બહેનોએ 
ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો 

આ પ્રોગ્રામ સમાજના મહિલા મંડળ 
ના પ્રમુખ જયશ્રીબેન કાંતિભાઈ પોકારના ઘરે 
બ્રાહ્મણ દ્વારા પૂર્ણ વિધિ વિધાન સાથે 
કરાવવામાં આવેલ હતી. તેમાં બહેનો કીર્તન 
સાથે ગરબા રમી અને વાતાવરણને ભક્તિમય 
બનાવી દીધું હતું 


આમ તો સહેજ માં 
આપણૅ રકતદાન કરીએ છે 
પણ તેથી પણ વિશેષ 
આપનું રકતદાન કરતાની 
સાથે તેમાંથી જરૂરી જે 
પ્લેટલેટ આવે છે તે કાઢી ને 
તરત બાકી નું લોહી આપણાં 
શરીરમાં પાછું આવી જાય 
છે. 


આમ શરીર માં 
લોહી ઓછું થાય છે જેથી 
આપણ ને ત્રણ કે છ મહિના 
માં એકવાર જ લોહી આપી 
શકીએ છે. જ્યારે આમાં માત્ર લોહી માંથી 
પ્લેટલેટ જ કાઢવાની સિસ્ટમ હોય છે જેથી 
વધુ વખત રકતદાન થી પ્લેટલેટ દાન કરી 
શકીએ છે.. 

આવું કરવા વાળા પણ ખાસ 
દિલદાર અને કર્મઠ હોવા જરૂરી છે. સમાજ 
સેવા કે માનવ સેવા અનેક પ્રકારે થાય છે.. 
કોઈ સમાજીક નેતૃત્વ કરે કોઈ વ્યક્તિ 
મોટીવેટર બને છે. કોઈ આર્થિક દાન આપે તો 


કોઈ જમીન દાન આપે કોઈ પીરસવાનું કામ 
કરે કોઈ સમીતી માં કામ કરે કોઈ પ્રવાસ 
યાત્રા કરાવે કોઈ રાહત કેમ્પ કરે કે કોઈ પશુ 
માટે દાન આપે..તેમ રકતદાન આપવું એ 
માનવતા નું ઉત્તમ કાર્ય છે તેમાં સો વખત 
આપવું એતો મહાન કાર્ય છે કે ઉપરોક્ત 
તમામ કાર્ય કરતા સવિશેષ છે. 


આ માટે તંદુરસ્ત રહેવું પડે અને 
તેઓ જ આપી શકે. વળી અત્રે તો કેમ્પ થાય 
ત્યારે આપવા વાળા અનેક હોય પણ 100 
વખત પ્લેટલેટ આપવા એટલે એમણે અનેક 
વાર રકતદાન પણ કરેલ હશે અને પછી 
સમજણ આવી ટેકનોલોજી આવી એટલે 
પ્લેટલેટ આપવા ની જાગૃતિ આવી. 

જરૂર [0101ર રીજીયન યુવાસંઘ ની 
હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર મિશન હિતેશ ઘોગારી ને 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 
ઓઢવ ખાતે તારીખ:- ૨૨/૭/૨૩ થી 
તારીખ:- ૨૪/૭/૨૩ એમ ત્રણ દિવસનો " 
શ્રી ઉમા પરાયણ જ્ઞાનયજ્ઞ" વક્તા "સુશ્રી 
ભારતી દીદી" બડવા વાળા ના સાનિધ્યમાં 
શરૂ કરવામાં આવેલ. 

પ્રથમ દિવસ તારીખ :-22 /7/ 23 
ના મોહનભાઈ નાનજીભાઈ રંગાણીના ઘરેથી 
પોથીયાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 
આ પોથીયાત્રામાં છડીદારોની સાથે સૌ 
સમાજજનો વાંચતે ગાજતે શોભાયાત્રામાં 
જોડાયા હતા. ત્યારબાદ બપોર પછી કથાન 
શરૂઆત આરતી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 

ભારતી દીદી એ પોતાના સુંદર કંઠો 
દ્વારા સૌ સમાજજનો ને કથામાં રસ તરબોળ 
કરી દીધા હતા. આજના પ્રસંગ માં ઉમાનો 
પ્રાગટ્ય દિવસનો હતો. સાથે સાથે 
નવદુર્ગાઓ પણ સમાજની નાની નાની 
બાળાઓ વેશ લઈને આવી હતી. ભક્તિમય 
થઈ મા ઉમા નું સુંદર પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું 
હતું. 


આ પ્રસંગે પણ ઈશ્વર ખુદ મેઘ 
બનીને ધરતી પર માં ઉમાના પગ પખાળવા 
આવી પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ સમાજના 
દાતા દ્વારા આરતી કરી પ્રથમ દિવસની 
પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. સૌ સમાજજનો 
એ પ્રેમપૂર્વક પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો હતો. ને રાત્રે 
સમાજના સભ્યો દ્વારા તેમજ નાના ભૂલકાઓ 


છત્તીસગઢ મહિલા ઝોન દ્વારા આયોજીત વૃક્ષારોપણ કા કાર્યક્રમ 


છત્તીસગઢ મહિલા ઝોન દ્વારા 

સામાન્ય સભા 24 જુલાઇ ના દિવસે સવાર 
ના 9.30 કલાકે હતી જેમાં વૃક્ષા રોપણ કર્યું. 
સાથે 101 બિલ્વ વૃક્ષનું વિતરણ કર્યું હતું. 
પવિત્ર અધિક માસ માં ધાર્મિક ભાવના સાથે 
પ્રકૃતિ ના ઓક્સિજન બેંક માં વધારો થાય તે 
ઉદેશ્ય થી આ સરસ કાર્ય માં સહયોગી બન્યા 
છત્તીસગઢ ઝોન ના પ્રમુખ 


કાંતિભાઈ લીંબાણી ને છત્તીસગઢ યુવાસંઘ 
ના ચીફ સેક્રેટરી યોગેશ છાભૈયા તેમજ 
છત્તીસગઢ મહિલા ઝોન ની પુરી ટીમ, રાજીવ 


1॥5થ્તાંધં01 15101 |1લા1તાં તં'તાતદાં01 01100100૯15 0 1811(? 50તંઢા 1550૯ંતધં0॥1 


બુધવાર | 50૪ ૫૫૦.: 1188 


યુવાસંઘ ચેરમેન અરવિંદ પોકાર 
(કડોદરા) દ્વારા સુરતને સિટી ને 
[_ હવે યુવસઘ માં ડાયમંડ વિભાગ 
| તરીકે જાહેર થયો એની જાણકારી 
આપી. ૩૯૨ ને ત્રણ વિભાગ 
વહેંચવામાં આવ્યું. નર્મદા 
વિભાગ, દમણ ગંગા અને 
ડાયમંડ વિભાગ આ બધામાંથી 
ત્રણ ત્રણ સભ્ય લેશું બધાની સાથે 
સંકલન કરીશું. 201ર અને 
ડાયમંડ સીટી સાથે મળીને સેતુ બનાવવાનું 
કામ કરશે. 
દિનેશ સાંખલા કન્વીનર સ્પોર્ટ્સની 
માહિતી આપી. પ્રગતિ ટાટા ગલી ક્રિકેટ 


ટુર્નામેન્ટ 2023 માં કુલ 611 ખેલાડીઓ એ 
ભાગ લીધો તેમાંથી ગર્લ્સની સાત ટીમમાંથી 
,11 ચેલેન્જર ભટારનો 
વિજય થયો. જેના કેપ્ટન 
“હતા ધ્વનિ માંકાણી અને 
બોયઝ માં બાદશાહ 
ઇલેવન ભેસ્તાન વિજેતા 
થઈ જેના કેપ્ટન હતા 
જુ રવિ ભાદાણી, વિશાલ 
' વાાગડીયા એ સ્ટુડન્ટ 
[ કાઉન્સિલ વિશે માહિતી 
આપી તેમણે ભેસ્તાનથી 
સ્ટુડન્ટ કાઉન્સીલ ની 
રચના કરી અને અને 
ક એ ૩લઊર સુધી વટ વૃક્ષ બન્યું છે. 


500 ॥1£014 115૬ 01 1/. 


પિરિ 50123) 
ઝર નખત્રાણા કચ્છ ૨. હૈ 


3108.::91 7801877774, -91 7718977774 | 8111881181018111[8111:(28॥81.€0॥1 


નખત્રાણા ખાતે 
સ્વર્ણિમ શતાબ્દી મહોત્સવમાં 
ભાગ લેનાર પ્રિન્સેસ કે,કે,પી માં 
પ્રથમ સ્થાન મેળવનાર મુક્તિ 
અનિતાબેન કિશોરભાઈ પોકાર, 
બીજું સ્થાન મેળવેલ ધ્રુવી 
પારસીયા, વંશી નિરમાબેન 
સંજયભાઈ પોકારે ત્રીજો નંબર 
મેળવ્યો તેમનું 
કરવામાં આવેલ. ઉપપ્રમુખ 

ગોવિંદભાઈ માકાણી એ કહ્યું સુરત સોનાની 
મુરત તેમણે ૪૬1૮ વિશે માહિતી આપી 110 
આપણા સ્વજનો કોરોનામાં મૃત્યુ પામ્યા 
તેમણે દસ લાખ રૂપિયાની સહાય ૪૬૯ દ્વારા 
આપવામાં આવી, તેવો ૪૩।૮ ના કન્વીનર 
પણ છે. 


સન્‍માન 


ઉપપ્રમુખ સંજય ભાવાણી સ્ટુડન્ટ 
કાઉન્સિલને આગળ વધારવાના પ્રયાસો 
કરવા પ્રયાસ કરવા જણાવેલ. મહિલા 
મંડળના સુરતના પ્રમુખ દમયંતીબેન એ કહ્યું 
કે સુરત સમાજ એક ડાયમંડ નગરી તો છે જ 
પણ આ સ્ટેજ પર બિરાજમાન પણ બધા 
ડાયમંડ જ છે, મોટી સમાજમાં હોદા લઈને 
કાર્ય કરવું એ કોઈ નાની વાત નથી ત્યારે 
એમની એવી ઉંમર હોય છે કે બિઝનેસ 
સંભાળવો પડે પરિવાર સંભાળવો પડે અને 
સમાજ પણ સંભાળવાનું હોય. બધું અઘરું છે, 
પણ અશક્ય નથી. 

જે સમાજમાં મેં જન્મ લીધો છે એનું 
કણ મારે અદા કરવું છે, તેમણે કહ્યું કે પ્રસાર 
પ્રચાર કરવા માટે અમારી મહિલા મંડળની 
ટીમ તમને સપોર્ટ કરશે, ૪૩1૮ માં અમે પણ 
જોડાશું અને અન્યને પણ પ્રેરિત કરીશું અને 
આ મેસેજ નાનામાં નાના પરિવાર સુધી 
પહોંચશે. 

મહિલા મંડળ કમિટી મેમ્બર 
ચેતનાબેન ભાવાણી એ દિકરી માટે ધણું બધું 
કહી દીધું છે હંમેશા કહેતા આવ્યા છો. દિકરી 
માટે અને ફેશન માટે પંરતુ હવે દિકરાઓ માટે 
જાગવાની ખૂબ જ જરૂર છે. વ્યસન એટલું 
બધું વધી ગયું છે તેના માટે જાગવાની સમય 


થઈ ગયો છે.. 

સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલ માંથી ક્રિષ્ના 
પોકારે કહ્યું કે હું ફિઝિયોથેરાપીસટ જ છું. આવું 
એક ડોક્ટરોનું ગ્રુપ બનાવો જેનાથી 


એકબીજાના થી જોઈન્ટ થશે અને આમાંથી જે 
એમબીબીએસ ડોક્ટર છે એમાંથી તેમણે 
ગાઈડન્સ મળશે, અને એમને એમના થકી એ 
વધારે આગળ વધશે. 

યુવાસંઘ રાજકીય લીડર મયુર 
રંગાણીએ સરકાર તરફથી બાળકો માટે સંદર્ભ 


કાડૅ માટેની માહિતી આપી. આ કાર્ડથી મોટી 
બીમારીમાં થતો ખર્ચ માં ઘણો લાભ થશે. 
જયેશ ભાવાણીએ કહ્યું કે બાળકોને 
એન્ટરટેનમેન્ટ જેવા પ્રોગ્રામ આપવા જેનાથી 
બાળકો સમાજમાં ઇનવોલ થઈ શકે. 

માનવસેવા ગ્રુપમાં મનીષ દાયાણી 
અને મિલિન નાકરાણી સેવા આપે છે. મનીષ 
દાયાણી કહ્યું કે બધું કામ રૂપિયાથી નથી થતું 
અડધી રાતે કોઈનો ફોન આવે અને જવાબ 
મળે કે હું તારી સાથે છું. બસ આજ હુંફ થી 
અડધું દર્દ મટી જાય છે. 

ત્યાર બાદ સમાજમાં હોદ્દેદારો ની 


કરવામાં આવેલ. 
પ્રમુખ - સંજય ભાવાણી 
પૂર્વ પ્રમુખ - મુકેશ પોકાર 
ઉપપ્રમુખ - ગોવિંદ માકાણી- મનીષ રામાણી 
મહામંત્રી - વિશાલ વાગડીયા 
સહમંત્રી - હિતેશ વાસાણી -દેવેન્દ્ર નાકરાણી 
ખજાનચી - રમેશ માકાણી 
સહખજાનચી - દર” 
નિરવ ચૌધરી - હિતેન સાંખલા ન 
પ્રવક્તા - દિનેશ સાંખલા 


વેસ્મા વિભાગ યુવક મંડળ વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું આયોજન 


24 જુલાઇ ના રોજ વેસ્મા (નવસારી) 
માં એકતા નગર મુકામે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતન યુવક મંડળની વાર્ષિક સામાન્ય સભા 
પ્રમુખ દિનેશ રંગાણી ના અઘ્યક્ષ સ્થાને મળેલ. 


જેમાં હોદ્દેદારોશ્રી, સલાહકારશ્રીઓ, યુવક મંડળ 
સભ્યો અને સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતાં. 
સૌ પ્રથમ સભાની શરૂઆત સ્થાન 
ગ્રહણ, પ્રાર્થનાથી કરવામાં આવેલ ત્યાર બાદ 
સહમંત્રી ગૌતમ રૂડાણી દ્વારા શબ્દરૂપી પુષ્પોથી 
સ્વાગત કરવામાં આવેલ.ત્યારબાદ સદગતિ 
પામેલ સમાજના સભ્યોને બે મિનિટનું મૌન પાળી 
શ્રધ્ધાંજલી અર્પણ કરેલ. ત્યારબાદ મહામંત્રી 


| માનવતા ગૌરવ એવોર્ડ 
100 વખત પ્લેટલેટ દાન 
કરવા બદલ અર્પણ કરશે 
અને બિરદાવે તે આગામી 
જનરલ સભા માં થાય તે 
માટે રિજીયન હેડને 
વિનતી...પ્રભુ નાં પર્યાય 
બનનાર આ હિતેશ ઘોગારી 
નાં પરીવાર ને પણ આ 
સંદેશ ના માધ્યમ થી 
અભિનદીત કરી છીયે અને 
તેઓ નાં સદભાવના અને 
સહયોગ ના કાર્ય થી આ 
આપવાની 
પ્રવૃત્તિ સફળ બનાવવા સહયોગ આપેલ છે. 
તેમના પરિવાર માં તેમના પત્ની અંજનાબેન 
વય 40 અને એક પુત્ર ભુવનેશ વય 14 અને 
બે નાના ભાઈઓ અને ગ.સ્વ.માતાજી છે 
હિતેશભાઈની નાની ઉંમરે પિતાનું અવસાન 
થઈ ગયું હતું અને પરિવારની પૂર્ણ 
જવાબદારી એમના ઉપર આવી ગઈ, 
હિતેશભાઈ આમ તો પટેલ ટ્રેડર્સ નામે ફર્મ 
ચલાવે છે, તેઓ #1૫11ત્ર અને 
€૦૧૬11૫તાં૦1 ૮0110 નો 
વ્યવસાય કરે છે, અને સ્થાનિક 
યુવા મંડળમાં કારોબારી સભ્ય 
રહી ૪51૮ વિભાગમાં સારું કામ 
કર્યું હતું, હાલમાં તેઓ સ્થાનિક 
સમાજમાં સાઉન્ડ વ્યવસ્થા નું 
કાર્ય સારી રીતે નિભાવે છે. 
હિતેશભાઈયે શરૂવાત 
એટલે ૧ 5 ૩૭ થી ૧૦૦મી 5 ૩ ૦ 
છ.સંભાજીનગર પ્રખ્યાત બ્લડ કેલેકશન 
સેન્ટર જે ર55 ના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલે છે, 
એની આ શાખા "દત્તાજી ભાલે રક્ત પેઠી” ના 
સહયોગ થી મહત્વનું કાર્ય કરેલ છે, 
હિતેશભાઈના આ વિશેષ સમાજ 
ઉપયોગી કાર્યમાં પરિવાર નો પૂર્ણ સહયોગ 
મળે છે. હિતેશભાઈ ના આ સામાજિક કાર્ય 
કરવા થી સ્થાનિક સમાજ,મધ્ય મહારાષ્ટ્ર 
રિજીયન નું નામ ગૌરવશાળી થયું છે. 
૪૩1૯૫૫૦. 5444. ,:80110/ 12 110. 763715. 
[10016 1૫0. 94231 48930,79729 48041. 
હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર ટ્રિમ એમને બીરદાવે છે. 


દ્વારા સુંદર મજાનું સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવામાં 
આવ્યો હતો. 

બીજા દિવસે તારીખ :- 23/ 7/ 23 
ને રવિવારના બપોર પછી કથાની શરૂઆત 
પોથીની આરતી દાતાશ્રીઓ દ્વારા કરવામાં 
આવી હતી. આજના દિવસનો પ્રસંગ શિવનું 
આગમન અને મા ઉમા સાથે તેમના યુવાનો 
હતો. આ પ્રસંગને પણ સમાજજનો દ્વારા ખૂબ 
જ સારી રીતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. સાંજે 
દાતાઓ દ્વારા આરતી કરી કથા વિરામ 
કરવામાં આવ્યો હતો. 

ત્યારબાદ સૌએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યું 
હતું. રાત્રે શ્રી સાઈ ભજન મંડળ દ્વારા વેશભૂષા 
સાથે સુંદર મજાના ભજનનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં જે જે ભગવાનના 
નામ આવતા જાય તેમ તેમ તેમની વેશભૂષા 
સાથે તે દરેક ભગવાન સ્ટેજ પાસે આવતા 


જતા. લોકોએ આ ભજન મંડળીનો ખૂબ જ 
આનંદ લીધો હતો. 

આ બંને દિવસોએ જે તે દાતાઓનો 
જ્યાં જ્યાં સહયોગ મળ્યો હતો તેમને સૌને 
સન્‍માન કરવામાં આવ્યા હતા. 


ગાંધી વાડૅ ના પાર્ષદ તિલક છાભૈયા એમ 
સર્વે ના સહયોગ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ 
સફળ બન્યુ, 

બપોર ના સામાન્ય સભા પછી ખુબ 
જ ઉત્સાહ થી સાવન ઉત્સવ મનાવી ને 101 
બિલ્વ પત્ર ના વૃક્ષો નું વિતરણ કર્યું. આ 
બિલી પત્ર નું વાવેતર અને જતન દરેક 
મહિલા એક સંતાન ની જેમ કરસે અને 
અધવચ્ચે મૃત પામેલ બિલ્વ ને પુનઃ પણ 
રોપાણ કરવાનો અભિગમ દાખવ્યો છે.. 
€૯ર ચીફ સેક્રેટરી યોગેશ છાભૈયા, રાયપુર 


રાયપુર માં મહિલા સંઘ ની ટીમ દ્વારા અધિક શ્રાવણ માસ માં બીલીપત્ર નું મોટી સંખ્યા 
માં વાવેતર કર્યું અને તેનું જતન કરવા ટીમ મેનેજમેન્ટ બનાવ્યું.. 

આ તમામ રોપ દરેક નો છે અને તે દરેક ને પોતના રોપા નું વૃક્ષ બને ત્યાં સુધી ધ્યાન 
પણ રાખવાનું છે. રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી યુવાસંઘ ૦ર નાં યોગેશ ચાભૈયા અને વડીલો ની હાજરી 


રહી હતી 


કુમ્હારી-ભિલાઈ - 


દુર્ગ છતીસગઢ) 


યુવા મંડળની વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું આયોજન 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવામંડળ, 
કુમ્હારી-ભિલાઈ-દુર્ગ (છત્તીસગઢ) 

યુવા મંડળ ની વાર્ષિક સામન્ય 

સભા 22 જુલાઈ ના રોજ આયોજન કરવામાં 

આવેલ હતી. જેમા સભાના એજન્ડા મુજબ 

કાર્યવાહી કર્યા બાદ સભા માં સર્વ સમંતિ થી 

આગામી વર્ષ 2023-25 માટે નવી કારોબારી 


અવસાન નોંધ 


તારીખ: 25-07-2023 


ની રચના કરવામાં આવેલ. જેના નામ નીચે 
મુજબ છે. 


પ્રમુખ - ગોવિંદ રૂડાણી 

ઉપપ્રમુખ -સુરેશ દીવાણી 
મહામંત્રી-વસંત વાલાણી 
સહમંત્રી-નિકુંજભાઈ દીવાણી 
ખજાનચી -વિજય ભીમાણી 
સમિતિ મેંમ્બર:- 

નિલેશ દીવાણી,જગદીશ ભીમાણી, 
હેમંત રૂડાણી,બઅશોક ભગત, 
અરુણ દીવાણી 


ન 


સ્વ: દિનેશભાઈ નાનજીભાઈ ધોળું ઉમર: વર્ષ 51, કચ્છ માં ગામ 
નાગલપર (પ્રાત))હાલે એલ બી નગર, હૈદરાબાદ 


તારીખ: 25-07-2023 
સ્વ. સવિતાબેન અશોકભાઈ ભાવાણી 
ઉમર: 
હાલે કુડાલ (મહારાષ્ટ્ર) 


વર્ષ 75, કચ્છ માં ગામ નાની અરલ 


તારીખ: 25/07/2023 
સ્વ. દિનેશભાઈ ભીમજીભાઈ છાભૈયા 
ઉમર: વર્ષ 48, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા 
હાલે વિજયવાડા (42) 


અમિત છાભૈયા દ્વારા ગત મિનિટ્સ બુકનું વાંચન 
કરેલ અને સવૅ સભ્યોએ બહાલી આપેલ. 

પ્રમુખ દિનેશ રંગાણી એ સમગ્ર ટર્મ 
દરમિયાન સર્વ કાર્યકર્તાઓ અને સભ્યોનો ખુબ જ 
સહયોગ આપેલ તે બદલ આભાર વ્યક્ત કરેલ અને 
પોતાની ટીમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતો હોવાથી 
પોતાની આજ સભ્યનું પુનઃ ગઠન કરવા આગામી 
ટર્મ નવી ટીમની નિમણૂંકની જવાબદારી પસંદગી 
સમિતિ ને સોંપલ. 

આગામી વર્ષે 2023 - 25 ના 
હોદ્દેદારોની વરણી પસંદગી સમિતિનાં સભ્ય 
મણીલાલ રૂડાણીએ કરેલ અને નવી ટીમની 
જાહેરાત કરેલ. 


પ્રમુખ:- અમિત દિવાણી 

આઈ.પી.પી.:- દિનેશ રંગાણી 

ઉપપ્રમુખ:- અમિત છાભૈયા તિ 
મહામંત્રી:- કિરીટ છાભૈયા હ 
સહમંત્રી:- ગૌતમ રૂડાણી 

ખજાનચી:- મહેશ કાનાણી 


આવો રક્તદાન કરીએ... 
“સ અને કરાવીએ... 


સહખજાનચી:- રમેશ રૂડાણી 
પી.આર.ઓ:- જેન્સ દિવાણી 


મહેશ રંગાણી,જયેશ છાભૈયા 
ત્યારબાદ નવા વરાયેલ પ્રમુખશ્રીના 
ઉદબોઘન બાદ આભાર વિધિ કિરીટ છાભૈયા દ્વારા 
કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સૌ રાષ્ટ્રગીત ગાઈ 
અલ્પાહાર લઈ છુટા પડ્યા હતા. 
નવસારી અને સુરત ની વચે વેસ્મા 
અને ધોળાપીપળા તેમજ આસપાસ નાં ગામડાઓ 
નાં યુવા કાર્યકરો દ્વારા આ મંડળ સતત સક્રિય અને 
એકદમ એક્ટિવ છે. તેઓ હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર માં 
હાઇવે કોરિડોર સાંભળે છે અને મુસીબત માં કોઈ 


પણ ટ્રાફિક માં હોય ત્યારે ૧૦૮ ની જેમ એક્શન માં 
પણ આવી જાય છે.. 

મંડળ ની સંખ્યા મર્યાદિત છે પણ 
પ્રવૃતિઓ ધમાકેદાર કરી ને યુવા પેઢી ને ધબકતી 
રાખે છે.. 


નમત્રક 
| જય જવાન નાગરિક સમિતિ ॥ 
હૂ મારૂતી ધુન મંડળ યુવા ઝૃપ-સુરત 

2 ઉલા॥ાણી 2: 


સ્થળ : સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજની વાડી, લોક સમર્પણ બ્લડ બેંકની સામે, મીની બજાર, વરાછા, સુરત- 


ર શહિદોને. 
શ્રધ્ધાંજલી 


5, શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
97 યુવાસંઘ - મહિલા સંઘ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ 
પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન 


ભારતીય સૈનિકોએ પાકિસ્તાને 
યુદ્ધમાં ધૂળ ચટાડી આજે 26 જુલાઇ 2023 છે. 
આજની તારીખના ઇતિહાસની વાત કરીયે તો 
આજે કારગિલ વિજય દિવસ છે. વર્ષ 1999માં 
પાકિસ્તાન સામેના યુદ્ધમાં ભારતે જીત મેળવી 
હતી. 

ઇતિહાસની વાત કરીયે તો આજે 
કારગિલ વિજય દિવસ છે. ભારત અને 
પાકિસ્તાન સૈન્ય વચ્ચે વર્ષ 1999માં કાશ્મીરમાં 
કારગિલ ખાતે યુદ્ધ થયુ હતુ. આ યુદ્ધમાં 
ભારતની જીત થઇ પણ સામે પાંચસોથી વધુ 
ભારતીય સૈનિકો શહીદ થયા હતા. 

શહીદ ભારતીય સૈનિકોના સમ્માનમાં 
દર વર્ષે 26 જુલાઇના રોજ કારગિલ વિજય 
ઉજવાય છે. 


બોરસદ બાળ કક કેન્દ્ર ની ગક 


ગળઇકળઇમસપસ 


411010 ક 


1-41 


શ્રી બોરસદ કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતન મહિલા મંડળ દ્વારા તારીખ 23 જુલાઇ ને 
રવિવારના બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર ની શુભ શરુઆત 
કરવામાં આવી. 

સૌપ્રથમ મંડળના પ્રમુખશ્રી કમળાબેન 
માકાણીની સાથે કારોબારી સભ્યો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય 
સાથે સંસ્કાર કેન્દ્ર ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું. 

ત્યારબાદ દરેક બાળકોના પરિચય 
લેવામાં આવ્યા અને શ્લોક બોલાવવામાં 
આવ્યા.ઓમકારનો ઉચ્ચાર કરાવવામાં આવ્યો અને 
બાળકોને વિવિધ રમતો રમાડીને ઉત્સાહ વધારવામાં 
આવેલ. 


ત્તીસગઢ રાયપુર માં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે 
યુવાસંઘના કાર્યકરો અને મહિલાસંધ ના બહેનોની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી, આ પ્રસંગે રાયપુર નગર નાં કોર્પોરેટર તિલક છાભૈયા 


કૃતીક ચોહાણ (અમદાવાદ) 
અમેરીકા માં માસ્ટર || 


ર૦ દાં રિડદ્ાંલ ૫511055 ઉ૦૪/૦1૦[૩1101 નોં 


અભ્યાસ કરી ને 88% ગુણ 


કૃત્તિક દ્વાર માસ્ટર કરવા અમેરિકા 
જવું તેજ તેની અભ્યાસ ની રુચિ દર્શાવે છે. 
સોલા રોડ અને ખોંભડી સમાજ ના આ સુપુત્ર 
જરૂર ગૌરવ બનશે.. ગોતા અત્રે ના ગણેશ 
વુડ એન્ટરપ્રાઇઝ વાળા (કચ્છ-ખોંભડી) 

સ્વ.લધારામભાઈ નાનજીભાઈ 
ચૌહાણ અને ગ. સ્વ પ્રેમિલાબેન ના પૌત્ર 
તેમજ શ્રીમતી કવિતાબેન અને ચંદ્રેશભાઈ 
ચૌહાણ (ચેરમેન મહાત્માં ગાંધી રીજીયન 
યુવાસંઘ ) ના પુત્ર કૃતિક ચંદ્રેશભાઈ ચૌહાણ 
મે 2023 માં ન્યુયોર્ક યુનિવર્સિટી ( ન્યુયોર્ક 
૫૩૭6) માં 
[/.5. 11 ર૯હા :ડ181€ છપડાં1૦5૬ 

૦0૦1૦010૯11 નો અભ્યાસ કરી ને 88% 
( ઉ૦& 3.524 ) સાથે માસ્ટર ડિગ્રી પ્રાપ્ત 
કરી ચૌહાણ પરિવાર, 0. ઉ. રીજીયન, સોલા 
રોડ અને ખોંભડી સમાજનું ગૌરવ આવનાર 
સમય માં પોતાની કાબેલિયત અને પ્રવૃતિઓ 
થી જરૂર વધારશે.. 

અમેરિકા માં રહી ને અભ્યાસ 
કરનાર યુવા કૃતિક ચૌહાણ ને એકુકેશન અને 
ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન અભિનદન પાઠવે છે... 


અત્રે શ્રી સોમનાથ 
ક્લોથ સ્ટોર વાળા અને બીલીમોરા સમાજના 
મંત્રી શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ શામજીભાઈ પોકાર તથા 
શ્રીમતી કમળાબેન (કચ્છમા કાદિયા નાના) 
ના સુપુત્ર હર્ષિલ વિરેન્દ્રભાઈ પોકાર 8.1૦0 
ની ડિગ્રી માં 7.73 ૦૧૦/ મેળવી મિકેનિકલ 
એન્જિનિયર થયા. 

સાથે [08૦૦૧૦11 પણ મેળવીને 
પોકાર પરિવાર તેમજ બીલીમોરા સમાજનું 
ગૌરવ વધારેલ છે. 
સંપર્ક મો .: 98251 29271 


બીલીમોરા : 


ની વિશેષ હાજરી હતી અને પોતાના વોર્ડ માં અનેક વૃક્ષ વાવેતર કરવામાં સ; 
ક 220) 


છત્તીસગઢ મહિલા ઝોન ની સામાન્‍ય સભામાં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ કર્યા બાદ મહિલા મંડળની બહેનો 


દ્વારા સાવન ઉત્સવ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ 


ભારત સરકારના ફૂડ કો! કત ઓફ ઇન્ડિયા ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત થયા 


ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા નવીન 
પટેલને ભારત સરકારના ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ 
ઈન્ડિયા (છત્તીસગઢ)ના ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત 
થયા બાદ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજના છત્તીસગઢ ઝોન દ્વારા 
"છત્તીસગઢ ગૌરવ" એનાયત કરવામાં આવ્યો 
હતો. 


આ સાથે છત્તીસગઢ ઝોનની રાજકીય 
સમિતિના સભ્યો દ્વારા વર્ષ પુરસ્કાર આપવામાં 
આવ્યો હતો. નવીન પટેલે પોતાના સંબોધનમાં 
જણાવ્યું હતું કે આપણો સમાજ વિશ્વનો સૌથી 
મોટો સંગઠિત અને આદર્શ સમાજ છે, જેનો હું 


એક નાનો સભ્ય છું, સમાજ દ્વારા મને જે ગૌરવ 
અપાયું છે તે સમગ્ર સમાજનું છે અને 
રાજકારણમાં જોડાઈને હું યોગદાન આપી રહ્યો 
છું. 

સમગ્ર સમાજની સેવા કરવી એ મારી 
ફરજ છે અને તમામ સમાજના લોકોને વિનંતી 
કરી કે મને મારા રાજકીય ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા 
માટે આશીર્વાદ આપો જેથી હું સમાજ તેમજ 
વિસ્તારના લોકોની સેવા કરી શકું. કાર્યક્રમમાં 
છત્તીસગઢ સમાજના હોદ્દેદારો અને સમાજના 
તમામ ભાઈઓ-બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

કચ્છ માં ગામ પલીવાડ નાં આ 
રામાણી પરીવાર કોરબા શહેર માં પણ અગ્રીમ 
રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.. 

કેન્દ્રીય સમાજમા ટ્રસ્‍ટી તરીકે સેવા 
આપનાર પરીવાર નાં સાહસિક વ્યક્તિત્વ 
નવીન રામાણી ને આ પદ મેળવવા માટે આપણૅ 
સહુ અભિનદન પાઠવીએ... 


વરંગલ મહિલા મંડળ દ્વારા 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા 
મંડળ, વરંગલ દ્વારા સમુહુમાં શિવલિંગ ની 
રૂદ્રાભિષેક કાર્યક્રમ ગત સોમવાર તા. 25 - 
જુલાઈ - 2023 ના રોજ ગુજરાતી સમાજ 
ભવન મધ્યે આયોજન કરવામાં આવેલ. 
અધિક માસ એટલે પુરૂષોત્તમ માસ નિમિત્તે 
દર વર્ષે શ્રી મદ ભાગવત ગીતા નું વાંચન 
પુરા માસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે. 

તેમજ પુરૂષોત્તમ માસની તિથિ 
પ્રમાણે આવતા આપણા ઉત્સવો પણ 
ઉજવવામાં આવે છે જેમાં રંગ પંચમી, ક્રિષ્ન 
જન્માષ્ટમી, એકાદશી ના દિવસે વિષણુ સહસ્ત્ર 


સમુહુમાં શિ શિ [વલિંગ ની રૂદ્રાભિષેક કાર્યક્રમ 


પાઠ, શરદ પુનમ ના કૃષ્ણ - રૂષમણી વિવાહ 
અને અન્નકૂટ જેવા કાર્યક્રમોમાં ઉત્સાહ અને 
ઉમંગ થી ઉજવવામાં આવે છે. 

આ વખતે પ્રથમ વખત અધિક માસ 
શ્રાવણ મહિના નો મહિમાં હોવા થી પ્રથમ 
સોમવારે સામુહિક રૂદ્રાભિષેક પુજા સમાજ માં 
રાખવામાં આવી હતી. 

આ કાર્યક્રમમાં સમાજમાં સર્વે ભાઈ 
બહેનોએ પોતાના પારતવી શિવલિંગ માટી 
થઈ બનાવી તેની પુજા - રૂદ્રાભિષેક કરવમાં 


આવેલ. 

છેલ્લે ઉપસ્થિત સૌએ આરતી અને 
પુજા નો લાભ લઈ આનંદ માણી પ્રસાદ ગ્રહણ 
કર્યો હતો. 


44912558054 ૦૮ 9૦% ##૦ઇડ: 


1લં૬[૩૦1-૩10તાં રિઘાતંતામ1: 9979352929 


11.1૯. 1110ણ0ર 2૪1. 110. 


રકા રદ-સઇડાડ૪ ૭% | #ારઇ-લઇડાડ૪ ૩૧ | ર૭૯ ૪ 


જતાળા૩દ:ાર 11713૦0ર1-૬ર /પપ્ઝ ૦રબ૦દાર ડઇ!બઝગા।દ।રડ 
#4દ₹ પ ૦1૮૬ 


નિ/૦% 54૦. 186/187 ૦ ૫૫૦. ૦ 


5ઘા 
વલાતતાાતાપલાતત - 370 201, લાત, ૦પાંલત્લદ - 110તાંઝ. 


પ્તા 
₹1 54૦. ૩, ૯૮૦૫૮ “1૦૦૪, "૦ 84૦. 26, 
5૦૦૬૦૮ - ૩, ક €8303 8% “પગઝ્યાતાતતકામદ, ૦લામ્તાપ્રતાપ્લાતત 
ધઉ3, ૯પપગ૦દ - 370 201' 
છામ્ગત્માઝાપાં રિપતઝાં ત. ૦૦4 ૩૦7૦1 57884 


#4₹:/ઝ ૦૦-૬-1૮૬૬ 
ડા1 પતા'લ/તા1 1111001 5૫1૫૪૦ [0૦. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥પવપતલ 


ઉદ્વાવ॥]।તાલ્વા1 - 370201, ।લા1€11, ઉપાંતાદા - 


11વાત. 


11ત૦ડા0છ॥નાં વિપતંતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


છણાર.૫૯ત ૦1૬11૮૬૪ 


1. ઝપ1400/&40 - ॥(ણપ્ર/17#ા( 
1લડ11૦1૪॥ાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. પ1૪0૬1/0/30 - 1૬1-0140 


પ્ંપ્ટાલઝત્ાં - 
હલાતાલંઝ॥તાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. ૫1./૪૫/&0& - શ&હ0ણળણ,/4 છ0/0૬૩૬ડ0 


3. €પદપરપ/॥ - 1701011-૫/00 
1/૦0. 4- 91 98843 12266 


811ત૫/€5॥ાલાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉ8તાં૦5॥ તાં - 110. 491 78428 05202 


5. 10400540 - 00& : લતાણાવતાં - 


ભટર#/ાપ્રઇા॥રત ૬1418121015 


£:2૯9૦1 દાર પ4 ૪ 110 ળણદર ।પ11૦ર1 ૬ર 


દઉ ૦-₹1૦૬: 


1/00. 4-91 70202 74705 


1.1૬. -10ઇ113 


#1£:/0 ૦1૮૬ 


45, ૦૦૦કતલળત €10૦૮૯ ૦૫ાતલધઇંઝઘ, 
1«111ઈ0લતાં, 1૯1૬૮13, ઉપા - 370 140. 
“”તલુતાંડ!0ણપ્કાં રરપતડા3ા - 01૦. * 91 9૦254 9૦8૦4૪ 
ઊ1ાત્કાંછાપ્ટાં રિધવંા૩4 - 11૦. * 91 99784 49205 


